ameimngin. 

Múnaðarrit til stuffnings kirkju og kristindómi íslendinga. 
gefiff út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi: 

RITSTJÓRI ,TÓN BJAltNASON. 

————-—.— — — 

WINNIPEG, JANÚAR 1900. ,Nt. 11 . 


Kirkjulefí bylting í Reykjavik. 

■':%> *v... !, 

Stórtíöindi mega þaö heita, sem nú um áramótin bárust 
hingað vestr frá íslandi, aö þar í höfuðstaðnum, Reykjavfk, 
sé myndaðr fríkirkjusöfnuðr upp á þúsund manns eða rúmlega 
það. 

þetta hefir víst komið flatt upp á lang-flesta. Menn 
kjuggust eflaust alls ekki við því, að neitt þvílíkt myndi komá 
fvrir, — allra sízt svona bráðlega. ])að var að vísu farið að 
kvisast í Reykjavík í September-mánuði síðastliðnum, að ein- 
hver samtök væri þar byrjuð í þessa átt. En að svona mikið 
myndi'úr þeim samtökum verða, að svona mikill útstraumr 
myndi nærri því allt í einu verða úr þjóðkirkjunni þar í bœn- 
um, það grunaði naumast neinn þá. Samtökin hófust eftir 
því, sem sagt var, út af óánœgju hjá ýmsum Reykvíkingum 
ineð afskifti síðasta alþingis af lögum landsins um gjaldskyldu 
manna í kirkjulega átt. Sú breyting, sem þingið vildi gjöra 
á áðr gildandi lögum þeirrar tegundar, þótti koina hart niðr 
á nokkrum hluta bœjarbúa. þetta var sú orsök samtakanna, 
sem næst lá. En hin vaxandi óánœgja almennings á íslandi 
með þjóðkirkju-fyrirkomulagið, sú sannfœring, sem nú upp á 
síökastið hefir óðum náð sér niðri í huga margra þar heiina, 
að það fyrirkomulag á stjórn kirkjunnar sé kristindómslífinu 
til hindrunar og tjóns, — ])að er alveg vafalaust aðal-orsök 


'4- árg. 




þessarar óvæntu fríkirkjuhreyiingar. þessi orsök liggr auðvit- 
að fjasr, en hún er ]?ó vissulega aðal-orsökin. Óánœgjan með 
eins lítilfjörlega lagabreyting á hinni kirkjulegu gjaldskyldu 
nokkurra manna og hér var um að rœða hefði áreiðanlega 
ekki leitt til þessara samtaka, hefði hin óánœgjan með það, 
sém var og er miklu meira um vert, ekki verið fyrir hjá svo 
eða svo mörgum. 

I skjali nokkru, sem gekk um í Reykjavík til undirskrifta, 
þegar fríkirkjusamtökin voru að myndast þar í haust, er líka 
eingöngu nefnd þessi orsök. þeir, sem rita undir það skjal, 
lýsa yfir því, að þeir sé ,,óáncegðir með ýmislegt í fyrirkomu- 
lagi þjóðkirkjunnar“ og sé komnir til þeirrar sannfœringar, að 
,,fríkirkjufyrirkomulagið muni reynast heppilegra og sé eftir 
hlutarins eðli í alla staði réttara“, og að fyrir þá sök vilji þeir 
taka þátt í stofnan fríkirkjusafnaðar þar í bœnum. þeir segj- 
ast og vilja ,,fylgja málefni þessu fram í einum anda, með 
stilling og staðfestu, og gjöra allt, sem í þeirra valdi stendr, 
til þess að það megi fá góðan framgang og verði til eflingar 
sannri trú og siðgœði þeirra á meðal. “ 

,,ísafold“ frá 29. Nóvember kemr með rœkilega ritstjórn- 
argrein um fríkirkjuhreyfing þessa, og þar í er skjal þetta, sem 
þeir allir rituðu undir, er tjáðu sig fúsa til að verða með í 
myndan hins nýja safnaðar. 

það var sunnudaginn 19. Nóv., að fríkirkjusöfnuðrinn var 
stofnaðr. Fimm safnaðarfulltrúar voru kosnir til þess að hafa 
framkvæmdarstjórn á hendi, og enn fremr svo kallað safnað- 
arráð, og eru í því auk prests tveir leikmenn, sem eiga að að- 
stoða prestinn við barna-uppfrœðing og umsjón kristilegs fram- 
ferðis í söfnuðinum. Nafn safnaðarins er: hinu evangcliski 
lúterski fríkirkjusöfnuffr í Reykjavík. Og er þá auðsætt, að 
ekki hafa það verið nein afbrigði frálúterskri trúarjátning, sem 
ráðið hafa úrgöngu þessa fólks úr þjóðkirkjunni. Prestrinn.sem 
söfnuðrinn hefir ráðið til sín — fyrst um sinn til eins árs—, er 
séra Lárus Halldórsson, sem nú fyrir löngu er þjóðkunnr maðr. 
Um möi'g ár þjónaði hann fríkirkjusöfnuðinum í Reyðarfirði, 
en hætti því starfi snemma á sumrinu, sem leið, og settist að í 
Reykjavík, þar sem hann nokkru áðr — um nýár í fyrra —r 



ió3 


haföi byrjað á útgáfu mánaöarritsins ,,Fríkirkjunnar“. Bein- 
línis átti hann—eftir því, sem vér vitum bezt—allsendis engan 
þátt í fríkirkjuhreyfingunni í Reykjavík, en líklegt er þó, að 
framkoma hans, svo alvörugefins gáfumanns og eindregins 
andstœðings þjóðkirkju-fyrirkomulagsins, bæöi í rœðu og riti, 
hafi óbeinlínis haft áhrif á Reykvíkinga þessa, sem hinn nýja 
söfnuð hafa myndað. Og lítt er hugsanlegt, að þeir hefði 
undið svo bráðan bug að safnaðarmyndaninni, ef séra Lárus 
hefði ekki verið þar á staðnum. 

Fyrstu opinberu guðsþjónustu sína hélt fríkirkjusöfnuðr- 
inn í Good Templara-húsinu þar í bœnum 3. Desember, 
fyrsta sunnudag í aðventu. Safnaðarmenn ætla mjög bráð- 
lega að koma sér upp kirkju. 

Ef fríkirkjumenn fara vel með mál sín, sem allir kristin- 
dómsvinir auðvitað hljóta að óska, þá má óhætt segja það fyrir, 
að fyrirtœki þeirra verðr til góðs, — ekki að eins þeim sjálfum, 
heldr líka landi og lýð yfir höfuð til blessunar. Vér heyrðum 
í haust dómkirkjuprestinn í Reykjavík, séra Jóhann þorkels- 
son prófast, greindan mann og góðan, hiklaust halda því fram, 
að hann vonaði góðs af fríkirkjusöfnuði þar í bœnum, ef hann 
myndaðist, — nýrrar lífsglœðingar í dómkirkjusöfnuðinum og 
kirkjulegrar samkeppni. Og þá sömu von hafa vafalaust 
margir fleiri kristilega hugsandi menn á íslandi. — En ef, 
mót von, svo skyldi fara, að fríkirkjuhreyfing þessi leiddist ó- 
hamingjusamlega út, yrði að eins til þess að hrinda þessu 
fólki út úr þjóðkirkjunni, þá má þjóðkirkjan vissulega sjálfri 
sér um það ólán kenna. það hefði fyrir löngu átt að vera 
búið að skifta Reykjavíkr-prestakalli sundr í tvær eða fleiri 
kirkjusóknir. Verk það, sem ætlað hefir verið einum presti í 
Reykjavík og á svæðinu þar í kring, er óhœfilega mikið. Hin 
svo kölluðu aukaverk — skírnir, hjónavígslur og greftranir — 
eru þar svo mörg — eftir því, sem séra Jóhann frœddi oss um 
í sumar, og eins og líka hlýtr að vera eftir fólksfjölda í Reykja- 
víkr-sókn,—að það kemr til jafnaðar eitt slfkt verk eða vel það 
á hvern einasta dag í árinu. Að hlaða öllum þessum auka- 
verkum á einn mann í ofanálag á prédikunarstarf hans, barna- 
uppfrœðing og ídlt annað, sem að sjálfsögðu heyrir prestsem- 


if>4 


bættinu tíl, þaö er fáránlegasta óvit. Reykvíkingar ætti sann- 
arlega aö vera þess umkomnir, aö halda eina þrjá presta og 
launa þeim sómasamlega. En því fer svo fjarri, að nokkuö 
þvílíkt hafi þótt í mál takanda aö undanförnu, aö hinn fjöl- 
menni söfnuðr dómkirkjunnar hefir jafnvel ekki séð sér fœrt 
að hressa við hina auövirðilegu og eyðilögðu girðing utan um 
grafreitinn sinn.eða ekki viljað leggja í þann lítilfjörlega kostn- 
að af því að sú uinbótarskylda heyrði landinu í heild sinni til, 
en ekki þeim sérstaka söfnuði. þar sem svona er hugsunar- 
háttrinn kirkjulegi orðinn, þar þarf vissulega einhver bylting 
að verða, svo menn neyðist til að hugsa öðruvísi. Og nú er 
slík bylting komin fram. Ef fríkirkjusöfnuðrinni nýi deyr ekki 
injög bráðlega, sem vonanda og óskanda er að ekki verði, þá 
njá þó yafalaust búast við því, að líf hans veki svo mikið kapp 
hjá þjóðkirkjusöfnuðinum í Reykjavík til framkvæmda, að 
hann að minnsta kosti fari nú upp á eigin býti að hirða kirkju- 
garðinn sinn sœmilega. 


Frá kirkjuþingi „General CounciIs“. 

Eftir séra N. Stgr. Þorláksson. 

Eg býst við, að fólk, sem kaus mig til þess að flytja þingi 
Gcneral Councils bróðurkveðju kirkjufélagsins, eigi von á, að 
eg láti eitthvað til mín heyra. Eg verð því nauðugr viljugr 
að láta það eitthvað heita. Að vísu er mér það engin nauö- 
ung, nema vegna þess, að eg er svo pennalatr ; því mér var 
sönn ánœgja að því að sitja á þinginu. Mér hló hugr í hvert 
skifti, sem eg í sumar hugsaði til þingsins, enda varð eg ekki 
fyrir neinum vonbrigðum. Hið eina, sem var mér ógleði-efni 
í sambftndi við þessa kosning mína bæði á þessu þingi og á 
undan því, var hugsanin um það, hve illa eg væri kjörinn allra 
hluta vegna til þess að halda uppi heiðri kirkjufélagsins sem 
fulltrúi þess. Eg þóttist vita, að í sambandi við mig sem 
fulltrúa myndi menn á þinginu gjöra sér einhverjar hugmynd- 
ir, annaðhvort illar eða góðar, um kirkjufélagið og oss íslend- 
inga. En inér er annt um, að aðrar þjóðir hafi góðar hug- 
myndijr urn oss. þar sem svpna stóð á, var mér því stór 



hugnun að því, er mér tókst aS fá séra Björn B. Jónsson frá 
Minneota, er kosinn var varamaSr minn, til þess að slást í 
förina með mér. Eg þóttist sjá í hendi minni, að þá myndi 
fulltrúamennskunni borgiS, aS minnsta kosti að því, er öll 
,,frumstryk“ hennar snerti. 

Eg lagSi á staS að heiman frá Park River hinn 25. Sept- 
ember, til þess að geta veriS kominn á þingiS í byrjan þess og 
veriS viS þingsetningar-guSsþjónustuna; því hinn 28. um 
morguninn átti aS setja þingið. 

Af ferSinni til Chicago segi eg ekki neitt, af því mér h'Sr 
vanalega fremr illa á járnbrautarvögnum og hugsanirnar 
leggjast þá ekki djúpt. — ])ær gjöra þaS nú annars ekki endra- 
nær. — Eg skal þó geta þess, að í Minneapolis þær tvær 
klukkustundir, sem eg stóð við þar, hafSi eg tal af Ellestad 
presti, þáveranda formanni innri-missíónar-starfsemi Samein- 
uSu kirkjunnar norsku. Var hann búinn aS skrifa. mér áSr 
bréf meS fyrirspurn um, hvort eg myndi fáanlegr til þess aS 
taka köllun frá missíónar-nefnd SameinuSu kirkjunnar, til þess 
að takast prestsþjónustu á hendr úti í Washington-eyjunni í 
Michigan-vatni. En þar er nokkur hópr af íslendingum ; svo’ 
ef eg hefSi fengiS það tilboð ári fyrr, þá hefði eg sjálfsagt. 
tekiS því. 

Af því eg var samferða tveimr námspiltum íslen/.kum frá 
N.-Dak., Pétri, syni Eiríks H. Bergmanns á GarSar, og Jó- 
hannesi, syni Sigrgeirs Björnssonar aS Eyford, er voru á leiS 
til St. Peter, Minn., á Gustavus Adolphus skólann, þá fór eg 
meS þeim þangað. Mig langaSi til aS sjá skólann, einkum 
vegna þess aS íslenzkir nemendr hafa sótt hann og scekja, og 
þeim er stöðugt að fjölga. í vetr var búizt viS, að þeir yrSi 
um 13.—Eins og ilestum mun vera kunnugt, þá tilheyrir 
hann Augustana- sýnódunni, kirkjufélaginu sœnska, sem 
stœrst er allra kirkjufélaganna í General Couneil. Skólinn 
er því General Council-?>V.óY\. A5 svo margir íslenzkir nem- 
endr sœkja rnenntastofnanir Gencral Councils hlýtr að hafa 
það í för meS sér, aS hugr vor færist nær því kirkjufélagi. 

Mér leizt vel á skólann. Hann er líka á fallegum stað, á 
hárri hæS fyrir utan bœinn St. Peter. JiaSan er gott útsýni. 



Brekkan upp aö skólanum er brött og erviö. Minnir hún 
nemendrna stöðugt á, aö námsleiðin liggr upp brekku og að 
enginn kemst hana, sem ekki nennir aö leggja neitt á sig eða 
hafa fyrir því að komast hana. En einnig á það, að nemand- 
inn á sífellt að vera að keppa upp á við, æ hærra og hærra, 
mqgntalega og menningarlega, svo sjóndeildarhringr hans 
stœkki. Skólinn ber það með sér, að hugsað er um, að láta 
honum fara fram og láta hann eftir föngum fylgja med tím- 
anum, svo að hann geti keppt við aðrar samskonar mennta- 
stofnanir. — Ef vér ættum á skólanum góðan íslenzkan kenn- 
ara, til þess að kenna íslenzkum nemendum sögu og bók- 
menntir íslands, myndi vafalaust talsvert fieiri íslenzk ung- 
menni sœkja þangað. Gæti það orðið ómetanlegr hagr 
fyrir oss. Og ekki ólíklegt, að með því móti væri skólamáli 
voru bezt borgið svona i byrjun. 

Á járnbrautarstöðvunum í St. Peter hittumst við séra 
Björn. Urðum við svo samferða og saman á þingið og á því. 
Báðir fundum við svo undr vel til þess, að það er miklu betra 
að vera tveir en einn. Við fórum til norskra hjóna í söfnuði 
dr. H. W. Roths, prestsins, sem þjónaði kirkjunni, þar sem 
kirkjuþingið var haldið, og héldum til hjá þeim nær því 
allan tímann, sem við dvöldum í Chicago. Hafði dr. Roth 
útvegað okkr þennan stað. Hér fór ljómandi vel um okkr. 
þ>au hjón höfðu áðr tilheyrt norsk-lúterskum söfnuði, en geng- 
ið inn í þennan ensk-lúterska söfnuð dóttur sinnar vegna, sem 
lítið kunni í norsku, eins og vill verða með unglinga í boejun- 
um. þau gleyma móðurmálinu sínu og verða al-ensk. 

Morguninn hinn 28. var þetta 27. tveggja ára þing Gcn- 
cral Conncils sett. það er sem sé vanalega haldið annað 
hvert ár. þrjátíu ár voru liðin frá því félagið hélt þing sitt í 
Chicago í fyrsta skifti. Nokkrir, sem nú sátu á þingi, höfðu 
setið á því þingi, á meðal þeirra prestöldungrinn og skörungr- 
inn dr. J. A. Seiss. Að koma til Chicago þá og nú og hugsa 
um kirkjulega og mannfélagslega ástandið þar þá og nú — 
hvílíkr munr, hvílík umskifti, ekki að eins hamskifti, heldr um- 
skifti hið ytra og innra að svo mörgu leyti ! Eldrinn hafði 
lagt borgina í ösku, og úr öskunni hafði hún risið aftr eins og 



fuglinn fönix, stórkostlegri og risalegri, en líka œðislegri en 
á 5 r, með eldinn eins og undir fótunum á sér einlægt síöan. 
Vöxtrinn hefir veriS hér ákafr, á hvaS sem litið er. Menn- 
ing og mannspilling, trúrœkni og trúleysi, kristindómr og 
heiöindómr þroskast jafnhliöa hvað ö 5 ru, öll öfl, ill og góö, 
í loganda samkeppni hvert viö annað. 

þingið var sett með guðsþjónustu eins og hjá oss, og 
var farið eftir hinu mikla og dýrðlega guðsþjónustuformi, sem 
General Coitncil hefir komið sér saman um. það, sem gjörði 
þá guðsþjónustu og yfir höfuð allar þær guðsþjónustur, sem eg 
var viðstaddr, frábrugðnar guðsþjónustum hjá oss, var auk 
formsins það, að allir, sem gátu, siuigtt nicS fullróma. það 
voru ekki að eins raddir að heyra eins og í lítilli hvirfing hjá 
söngflokknum og svo þar fyrir utan á strjálingi út um kirkj- 
una; en allr söfnuðrinn var eins og söngflokkr og allar radd- 
irnar hljómuðu, ekki með þunga og drunga yfir sér, heldr með 
lyfting í sér eins og í einni hvirfing. það var ttppbyggilegr 
söngr. Hve nær ætli söfnuðirnir hjá oss læri að syngja sem 
söfnuSr og læri að losa sig við þá ljótu hugsun, að það sé nóg, 
ef ,,söngfólkið“ syngr. ,,Söngfólkið“ er þó ekki söfnuðrinn. 
Og ekki er ,,söngfólkið“ komið saman til þess að halda guðs- 
þjónustuna út af fyrir sig með prestinum fyrir hönd safnaðar- 
ins — með söfnuðinn fyrir tilheyranda og áhorfanda ! 

Við þingsetningar-guðsþjónustuna fór fram altarisganga 
presta og fulltrúa. Er það undr tilhlýðilegt, finnst mér, að 
altarisgangan fari fram í byrjun kirkjuþingsins. því hún er 
þó hinn bezti undirbúningr fyrir þá, sem sitja eiga saman á 
þingi. })eir hafa þá áðr setið saman við náðarborð drottins 
síns og styrkt sjálfa sig á því, senr kristinn maðr styrkist hezt 
á ; geta því betr unnið að málefni hans. 

þingsetningarrœðuna flutti séra G. C. F. Haas, prestr í 
borginni New York og forseti kirkjufélags þess í „General 
Council“, sem ,,Nezv York Ministerium “ nefnist. Rœða 
hans lýsti vel hugsun þeirri, sem virtist vera ríkjandi á þessu 
þingi og bera allt starf þess — kirkjulegt bergmál hugsunar 
þeirrar, sem ræðr nú í hinum pólitiska heimi Ameríkumanna 
og táknast með orðinu ,, expansion ‘ ‘. Texti hans var Esaj. 



168 


54 , 2— 4 - Og aöal-efniS þetta : ,,rýmka þú út tjaldbúS þína. “ 
Hann benti á, aS Gcncral Council ætti aS lesa í þessum orSum 
spámannsins áskorun guSs til þess, um aS fœra út kirkjulegar 
tjaldskarir sínar, auka starfsviS sitt, stœkka verkahringinn, 
erja og yrkja órœktaSa bletti á hinum lúterska kirkjuakri. I 
sambandi viS þessa hugsun voru áherzluorS hans þessi orS 
textans : ,,drag ekki af“—, beittu þér öllum, — hlífSu þér 
ekki—; og þessi : „óttast eigi“—, berSu engan kvíSboga,— 
treystu drottni ; því hann er meö í verki. En hann tók líka 
þaS fram, aö þótt vér höfum fengiS köllun til þess aS fœra oss 
út , þá höfum vér enga köllun fengiS til þess aS flytja oss. Á 
játningargrundvellinum lúterska eigum vér aS standa fastir, 
fœra oss út á honuin , en ekki út fyrir hann, og meö því vitna 
gegn öllu játningarlega losinu og kæruleysinu, sem viröist ætla 
aö verSa svo mjög ofan á hjá nútíSarmönnunum. 

þaö kom líka fram á þinginu talsverSr áhugi fyrir því, 
aS frera sig út og aö gjöra meira, en samhliSa því sterk hreyf- 
ing í áttina til þess aS sameina kraftana (centralisation of povv- 
er). Menn fundu til þess, þeir aS minnsta kosti,sem höfSu vak- 
andi hugsun, hvaS dreiföir kraftarnir væri og hvaöa eyöslu 
þaö heföi í för meö sér í kirkjulega búskapnum, eyöslu, sem 
ekkert gæfi af sér. Enda ætti þaö aö liggja öllum í augum 
uppi, hvaS mikla þvöing þaS hefir fyrir starfsmagn hins 
kirkjulega félagsskapar og alls félagsskapar yfirleitt, ef kraft- 
arnir eru sameinaSir. Jjví dreifSari sem þeir eru, því mátt- 
minni er félagsskaprinn ; en því betr sameinaöir og samhent- 
ir, því afkastameiri. 

þótt þetta sé svona ljóst, sýnist þaö þó full-ervitt fyrir oss, 
fáliöaSa og fátœka Islendinga, aö sameina kraftana og vera 
samhentir í hinni kirkjulegu starfsemi vorri. Vér ætturn því 
eigi aö furöa oss á því, þótt Gcncral Council lærist þaS ekki á 
einum degi, þar sem þaö samanstendr nú af tíu smærri og 
stœrri kirkjufélögum meS mismunandi þjóSernis-einkunnum. 
])aö þarf tíma til þess aö vaxa og þá h'ka aö samvaxa. Engan 
skynberanda mann ætti því aö reka í rogastanz, þótt hann 
tœki eftir því, aS þar kemr fyrir sinávegis árekstr andstœSra 
skoöana og ekki gengr allt æfinlega eins og í sögu. Enda 



169 


hefir það heyrzt hjá oss, að j?etta ætti sér stað í Gcneral 
Council , einkum að því, er til Svíanna kemr, og jafnvel líka 
þjóðverja. Á milli manns og konu í hjónabandinu, hinum 
minnsta félagsskap, er t. a. m. ekki æfinlega allt skellt og 
fellt, þótt samkomulagið sé f bezta lagi. það væri heldr ekki 
eðlilegt. 

Eg verð að játa, að á þingi þessu varð eg ekki var við 
neinn urg í Svíum við Gcncral Council , heldr fannst mér lýsa 
sér í öllu hið bezta samkomulag og einlæg viöleitni á því áð 
vinna saman, þótt eg vitanlega tœki eftir því, að Gcneral 
Conncil er ekki algjört að þessu leyti fremr en vér og þarf aö 
læra eins og vér — lœra aS sameina krafta sína og vinna 
saman. það lýsti sér líka á þessu þingi stök tilhliörunarsemi 
og nærgætni, engin tilhneiging til þess að beita ofrkappi eða 
einrœnu flokksfylgi við neinn. Gætunr vér þar lært mikiö og 
myndum ekki hafa illt af. Á þinginu sannfœrðist eg betr um 
það, að mennirnir í Gencral Council, sem djúphyggnastir eru 
og vitmestir, eru naumast neinir kirkjulegir einstrengingar. 
Hér er ríkjandi ákveðin kirkjuleg grundvallarstefna ; en um 
leiö er þaö skilið og þess gætt, að allir eru ekki kirkjulega 
fremr en trúarlega jafnt þroskaðir, og að menn þurfa sinn 
tíma, til þess að ná þroskanum ; að þeim verðr því ekki kornið 
við alls staöar í einu—meginreglunum kirkjulegu, sem viðr- 
kenndar eru. Eg fæ ekki betr séð en að kirkjuleg tilhliðrun- 
arsemi og nærgætni einmitt í þessa átt einkenni Gcneral 
Council fram yfir önnur lútersk kirkjufélög hér í landi, án 
þess það standi í sambandi við nokkurt trúarjátningarlegt 
los eða stefnureikun eða stefnuleysi. því fer mjög fjarri. 
Gencral Coitncil-menn eru ekki síðr fastir í rásinni, að því er 
lúterska trúarjátning og lútersk-kirkjulega grundvallarstefnu 
snertir, en þeir menn, sem fastastir teljast. Og höfum vér, 
íslenzkir kirkjumenn, mikið að læra af þeim í þessu efni, og 
myndum ekki hafa mein af, þótt vér gjörðum það. 

Á morgunfundi annars dags var mér, sem fratcrnal dclc- 
gate kirkjufélagsins íslenzka, leyft að ávarpa þingið, og flutti 
eg því þá bróöurkveðju kirkjufélagsins. þeirri kveðju var 
tekið bróðurlega, eins og líka við séra Björn, er sömuleiöis 



i;o 


var leyft aö ávarpa þingið, uröum ekki fyrir öSru en hinum 
hlýjustu brœörahótum; enda létu margir í ljósi við okkr, hve 
œskilegt j?að væri í alla staði, ef kirkjufélag vort vildi ganga í 
trúarbrœSra-bandalag við General Conncil. Og ætla eg að 
segja ]?aS hér og bið brœSrna í kirkjufélaginu að hugsa um 
þaS, aS sú ósk er alls ekki sprottin af neinum eigingjörnum 
hvötum, enda engin ástœSa til þess ;—vér erum ekki svo 
,,feitir“, að ástœða sé til þcss vegna aS sœkjast eftir oss ; — 
heldr eingöngu af j?eirri cSlilegn hvöt hjá brœðrnm, að hafa 
brœffr sína mcð scr, og því viti, aS brœSr sameinaðir vinna 
betr og áorka meiru en brœSr aðskildir. 

þaS var kosinn maðr til þess aS mœta á næsta kirkju- 
júngi voru fyrir hönd Gcneral Councils sem fraternal dclc- 
gate þess, — maSr, sem oss sérstaklega ætti aS vera ánœgja 
aS hafa hjá oss á þingi. J)aS er forseti Ágústana-sýnódunnar 
sœnsku, dr. E. Norelius, einn af elztu prestum þess, sem lifað 
hefir með í sögu þess kirkjufélags frá því á fyrstu kirkjulegu 
frumbýlingsárum þess, byrjaSi sjálfr lítinn skóla í Red Wing 
í Minnesota, sem óx og varð að Gustavus Adolphus Collcge í 
St. Peter, Minn., hefir veriS ritstjóri ýmsra sœnskra kirkju- 
blaSa og er nú að semja sögu sœnsku kirkjunnar í Ameríku. 
Hann er aS reyna að komast niðr í íslenzku og mun því þess 
vegna og svo líka vegna þess, að sœnskan er svo náskyld ís- 
lenzkunni, geta fylgt með umrœðum í málum á þingi hjá oss. 
Eg get ekki hugsað mér heppilegar valinn mann en dr. Nor- 
elius. Og er vonanda, aS annríki hans og embættisstörf 
hamli honum ekki frá því að sitja með oss á næsta þingi. 

(Meira.J 

f 

Frá Islandf. 

Fftir sóra Jónas A . Sigiirjssoii. 

VII. 

J)aS var á sunnudagsmorgun, 26. Júní, að eg kom heim 
og sá foreldri mín og systkin. Um daginn fór eg til kirkju, 
þingeyrakirkju, þar sem eg átti síðast kirkjusókn áSr en eg fór 
frá íslandi. Unglingr sá eg ekkert slíkt mannvirki sem þá 



kirkju, er hinn myndarlegi og trúaöi öldungr Ásgeir alþingis- 
maör Einarsson lét þar reisa. Eg gat þá ekki hugsaö mér 
fegra musteri af manna höndum gjört. En nú uröu vonbrigði 
mín talsverð, enda jók það á þær tilfinningar, aö fyrir atvik 
varö ekki af messu. Hinn útlendi samanburör í huga 
mínum var mjög í óhag þessum helga klaustrstaö. Tek eg 
þetta fram annarra hluta vegna, því hinir góðu brœðr þar 
heima eiga svo undr bágt með að skilja margt, sem af þessu 
sprettr. 

Skömmu síðar, laugard. 9. Júlí, héldu Húnvetningar 
þjóðminningardag á þingeyrum. -— Og þá var þar vel messu- 
fœrt. Héraðið, eitt hið fegrsta á íslandi, var í blóma og veðr 
hið blíðasta. Mikill mannfjöldi sótti þangað úr allri sýslunni 
og jafnvel lengra að. Allir prestar (10) prófastsdœmisins voru 
þar saman komnir, og þótti mér þaö miklu skifta. Sagt var 
mér síðar,aö enginn myndi sá héraðsfundr haldinn hafa veriö, 
þar sem allir prestar sýslunnar sátu í einu. þar var og kom- 
inn hinn góði vinr Vestr-íslendinga, Einar Hjörleifsson. 
Hafði hann orkt sérlega fagrt kvæði, er sungið var fyrir minni 
sýslunnar. Einnig var þar staddr ,,höfuðprestr“ íslands, 
séra Jón Helgason, og langaði mig einna mest til aö sjá hann 
og kynnast honum af mér áör óþekktum íslendingum. 

Eins og venja mun til tóku prestarnir mikinn þátt í ,,pró- 
grammi“ dagsins. það er nærri eins og þjóöin þurfi prestsins 
einna sízt við í kirkjunum. En utan kirkju — á fundum og 
samkomum, í sveita- og sýslustjórn, í amtsráð og á alþingi —- 
eru þeir sendir út af örkinni — sem hrafninn eða dúfan. 

Tvær aðal-rœðurnar ffuttu prestar, séra Bjarni Pálsson 
og séra Hálfdan Guðjónsson. Voru þær ffuttar blaðalaust og 
mjög myndarlega. Vestr-íslendinga minntist séra Eyjólfr 
Kolbeins mjög hlýlega. En sú rœða var utan prógramms. 
— Aö ýmsu leyti fór hátíðarhald þetta myndarlega fram í 
meðvitund fólksins. 

En frá uppbyggingarlegu og einkum frá kirkjulegu og 
kristilegu sjónarmiði var engin ástœða til að vera ánœgðr með 
það. Eru til þess ýmsar ástœöur, sem ekki verða hér nefndar. 

Daginn eftir hátíðarhaldið ffutti egprédikan að Blönduós, 



Er kirkjan þar nýbyggS, mjög snotr og hin eina kirkja í því 
prófastsdœmi, sem hituð er meö ofni. Má telja það stór- 
framför. — Kirkjurnar á íslandi j?urfa að verða hcitari en nu 
eru þær, jafnvel í fleirum en einum skilningi. Ivirkjurnar hið 
ytra hafa tekið miklum framförum í síðustu tíð, ]?ó telja megi 
víst, að kirkjulífið hið innra hafi á sama tíma verið í aftrför. 
Blönduós-kirkjan er eitt slíkt framfara-tákn. Hver, sem ber 
hana saman við kirkjuna á Hjaltabakka, sem er lögð niðr, 
en stendr þó enn, og tilheyrði hinum yngri kirkjum og var 
af timbri gjör, hlýtr að sjá framför, menningarvott að minnsta 
kosti. Auk j?ess mun sú kirkja sótt í betra lagi, enda lögðu 
sóknarmenn á sig aukagjald til þess að byggja kirkjuna, og er 
]?að spor í rétta átt. En hinu má ekki gleyma, þó smáatriði 
mégi virðast, að einn ofn í heilu prófastsdœmi er ónógr. — 
Hver kirkja á íslandi þarf að eignast ofn og vera eldtryggð. 
Hversu harðar og háar kröfur,sem gjöra má til prestanna,geta 
þeir aldrei komið í stað þeirrar hitavélar; — þeir hafa að jafn- 
aði nóg með að hita upp prédikunarstólinn—og hjörtun, ]?ó 
'söfnuðrinn hiti réttilega kirkjuna. 


Sýnishorn af endrskoðan íslenzku biblíuþýðingarinnar, 
sem nú er verið að vinna að, kom út snemma í sumar, sem 
leið, í Reykjavík. pað er , ,Fyrsta bók Móse“, ásamt smá- 
brotum af 2. og 3. bók Mósesar, sínu úr hvorri af þeirn bók- 
um ; — alls ellefu hálf-arkir í 8 bl. broti. Formáli er með 
eftir Hallgrím biskup Sveinsson. I endrskoðunarnefndinni eru 
auk biskups þeir séra þórhallr Bjarnarson, forstöðumaðr 
prestaskólans, og Steingrímr Thorsteinsson, yfirkennari við 
latínuskólann. En Haraldr Níelsson, guðfrœðis-kandídat, er 
sá, sem vinnr aðal-verkið við endrskoðanina, til þess ráðinn af 
stjórnarnefnd ísl. biblíufélagsins. Hr. Haraldr hefir um tíma 
í sumar, sem leið, dvalið á þýzkalandi til þess að auka þekk- 
ing sína á hebresku í því skyni að verða ]?ví fœrari til að eiga 
við þýðing gamla testamentisins. Síðar fór hann til Kaup- 
mannahafnar og hafðist ]?ar við um hríð í sama tilgangi. 
Búizt líka við, að hann í vetr bregði sér til Englands og dvelji 



173 


þar urn tíma áör en hann hverfr aftr heiin til íslands til aÖ 
halda áfram biblíuþýðingarverki sínu. 

Hin nýja þýöing fyrstu Mósesbókar er vafalaust vönduð. 
En til þess að geta dœmt um það verk til hlítar þarf nákvæm- 
lega að rannsaka hið prentaða sýnishorn og meðal annars 
bera það málsgrein eftir málsgrein saman við eldri þýðingar á 
íslenzku og fleiri tungumálum. Og til þess höfum vér enn 
ekki haft tíma. Eftir því, sem vér höfum tekið eftir, er þessi 
nýja íslenzka þýðing mjög lík endrskoðuðu biblíunni ensku,' 
sem vitanlega er prýðilega nákvæm og vel af hendi leyst. Ef 
til vill verðr síðar meiratalað um þýðingarverk þetta í ,,Sain. “ 

En geta má þess, að myndir sumra mannanafnanna í 
hinni nýju íslenzku þýðing fyrstu Mósesbókar finnast oss óvið- 
kunnanlegar, eins og Nóah —í staðinn fyrir Nói—, Rebcka 
og jafnvel Mósc. þ>ví hvað sem frummyndunum líðr, þá hafa 
nöfn ]?essi þegar fyrir æfalöngu náð sér niðri í tungu vorri í 
annarri rnynd og fengið þar hefðarhelgi, sem óþarft og árangrs- 
laust er að reyna til að raska. Og ef eftir sömu reglu ætti að 
fara í nýja testamentinu, þá yrði menn, t. a. m., þar að nefna 
Pétr postula Petros , Pál Paulos o. s. frv. 

Ekki er búizt við, að endrskoðan nýja testamentisins 
íslenzka bíði þangað til endrskoðan gamla testamentisins er 
lokið. það verðr hið fyrsta farið að eiga við nýja testa- 
mentið. 


A áriimótum. 


Pyrsti lúterski söfnuðr í Winnipeg er vanr að koma saman í kirkju 
sinni tii sérstakrar hátíðarguðsþjönustu á nýársnótt. Sú samkoma er 
ekki haldin á vanalegum kvöldguðsþjónustu-tíma, heldr um miðnætti, 
rétt á undan og rétt á eftir að hin tvö ár mœtast. Þótt æfisaga þess 
safnaðar sé ekki löng, þá er það þö nú þegar gleymt, live nær söfnuðr- 
inn tók upp þennan sið. Hann sýnist nærri þvi hafa orðið til af sjálfum 
sér. Og vitanlega er þetta þó ekki nein gömul lútersk kirkjuvenja. 
Aftansöngvarnir, sem tíðkast á gamlárskvöld i Reykjavik og á stöku 
stöðum öðrum á íslandi, liafa ekki heldr verið fyrirmyndin. Að hafa mið- 
nætrguðsþjónustu á nýársnött tíðkast lang-mest í söfnuðum Meþodista- 
kirkjunnar. Og þaðan iieíir siðr þessi runnið inn í marga söfnuði ann- 
arra prötestantiskra kirkjudeilda. Fyrir áhrif úr þeirri átt hafa þá 
einni^ nýársnætr-samkoinurnar í Fyrstu lútersku kirkju orðið til. En 



hvað sem upprunanum líðr, þykir söfnuði þeirrar kirkju vænna og 
vænna um þær samkomur eftir því, sem Arin líða. Miðnætrsamkoman 
nú á síðustu áramótum var með lang-fjölmennasta móti. 

Guðsþjónustan hófst þrem fjórðungum klukkustunóar fyrir mið- 
nætti. Eins og ávallt áðr við það tœkifoeri var fyrst sunginn sálmrinn: 
,,Seg þakkir guði góðum“ ínr. 481 í sálmabókinnii. Þar næst las prestr 
safnaðarins upp þessa biblíukafla: Sálm. 90, Sálm. 120, og Opinb. 21. 
1 —7 og 22, 1—10 — og fiutti síðan bœn. Þá las liann þx-enn ljóð eftirsóra 
Valdemar Briem (,,Vor drottinn guð um aldir alda“, út af 90. sálmi: 
,,í draumi glöðum vér heim oss hröðum“, út af 126. sálmi, og hinn Ijóm- 
anda kvöldsálm: „Dagr líðr, fagr, fríðr, flýgr tíðin í aldaskaut 11 ). Því 
næst flutti prestrinn stutta rœðu, og minntistþess þá fyrst, að mannlegt 
líf-eitt árið eftir annað væri eins og heiðarför — ferð eftir íslenzkum 
fjallvegi. Það er oftast varða hlað'n á heiðarvörpunum, þaðan er vötn- 
um hallar til hinna tveggja dala, er lieiðin aðskilr. East að einni slíkri 
íslenzkri heiðarvörðu væri menn í andlegum skilningi komnir nú undir 
miðnætti á nýársnótt. Menn sæi yfir dalinn, sem þeir væri úr komnir, 
því himininn væri heiðskír í þá átt. En dalrinn fram undan, þangað 
s'em leiðin nú lægi, væri þoku hulinn. En í Jpsú nafni —- í lifandi trú á 
hann — væri öhætt að halda vonglaðr inn í þokuna, niðr í dalinn ó- 
þekkta. — Þá var minnzt á þjöðtrúna íslenzku um huldufölkið, sem 
einkum og sér í lagi ætti að vera á ferð á nýársnótt. Hjá því ætti sam- 
kvæmt þjóðtrúnni allt að vera fegra og fullkomnara en mennskum 
mönnum. Allt í ókomna tímanum er á huldu, en samt hafa menn von 
— og eiga að hafa hana — um að ókomni, öþekkti tíminn hafi þeim ein- 
hver enn meiri gœði geymd í skauti sínu en nokkurn tíma áðr hafa veizt. 
Og trygging slíkrar framtíðarvonar er mannkynsfrelsarinn Jesús — 
fyrir þá alla, sem láta hann ráða yfir lífi sínu. I ljósi kristnu trúarinn- 
ar allt hið bezta í framtiðinni. Með nýju ári nýr himinn og ný jörð. — 
Þá var enn frem minnzt smá-atviks eins úr Laxdœla-sögu. Hólm- 
göngu-Bersi, sem tekið hafði Halldór, son Olafs páa í Hjarðarholti, til 
fóstrs, lá sjúkr í bœ sinum og enginn í stofunni hjá honum nema ung- 
barnið, fóstrsonr hans, liggjandi í vöggu sinni. Fólkið hitt allt úti við 
heyverk. Vaggan valt um koll og sveinniun lá ósjálfbjarga á gólfinu. 
En Bersi gat ekki heldr bjargað. þá kvað hann : 

Liggjum háðir — í lamasessi — 

Halldór ok ek, — höfum engi þrek; 
veldr elli mér, — en œska þér; 
þess batnar þér, — en þeygi mór.“ 

Eóstrfaðir og fóstrsonr í þessu ástandi eru sannkallaðar ímyndir hinnar 
hnígandi og upprennandi kynslóðar. Og gamla árið og nýja árið, þar 
sem þau einmitt nú eru að mœtast, nákvæmlega samskonar ímyndir 
þessara tveggja kynslóða. Eins og gamla árið og nýja árið taka nú 
höndum saman, eins taki gamla fólkið og unga fölkið nú höndum sam- 
an — í Jesú nafni. það liggr í augum uppi, að þeir allir, sem heyra til 
hinni hnígandi kynslóð, gamlaárs-mennirnir, þurfa á guðlegri hjálp 
og frelsan að halda. En nákvæmlega sama þörfin er líka hjá þeim, sem 
eiga lífið eins og að sjálfsögðu fyrir framan sig, nýárs-mönnunum, unga 



175 


fólkinu, upprennandi kynslóðinni, — ]:ótt sá sannleikr blasi ekki eins 
skýrt við náttúrlegura augum vorum. Út úr gamla árinu og inn í nýja 
árið i Jesú nafni! 

Þá var klukkan nýslegin tólf. Var þá fundarlilé rúman fjórðung 
stundar. Og notuðu menn þann tíma til að óska hver öðrum góðs og 
gleðilegs nýárs og þakka fyrir gamla árið. 

Að skilnaði voru sungin tvö síðustu vers af sálminum nr. 476 í 
sálmabókinni („úú guði sé lof fyrir g'eðilegt ár :l og ,,Gef þú oss, drott- 
inn, enn gleðilegt ár‘‘). 

—- --- — -- - 

Sunmidafísskóla-liátíð. 


Sunnudagsskóli Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg hefir um all- 
mörg ár að undanförnu haldið sérstaka hátiðarsamkomu undir árslok, 
oftast að kvöldi sunnudagsins milli jóla og nýárs. Nú síðast var sam- 
komu þessari frestað þangað til sunnudaginn næsta á eftir nýár (7. 
•Jan , 1. sd. e. þrettj, að kvöldi þess dags á vanalegum guðsþjónustú- 
tíma. Kirkjan liafði að vanda verið skreytt all-mikið fyrir jólin. Og 
þvi skrauti var hún látin halda frarn yfirþessa ársbyrjunar-hátíð sunnu- 
dagsskólans. En prógramm samkomunnar var þetta : 1. Sálmasöngr, 

bibliulestr og bœn á sama hátt og ávallt fer fram á undan kennslu í 
skólanum. 2. Jólasöngr enskr (,,For unto us a Child is born“): Aflir í 
skólanum, sem sungið geta. 8. tíoln- söngr : „Fýkr yfir hæðir og frost- 
kaidan mel“ (eftir Jónas Hallgrímsson) : Ein af lserimeyjum skólans. 
t. Upplestr : „Spurningin mikla“ (eftir Topelius): Ein af lærimoyjum. 
ö. Lofsöngr („Praise the Lord“): Yngri börn. 6. Duet : „Sem eitt sinn 
litin yndissjón“ (eftir Steingrím Thorsteinsson): Tvær stúlkur. 
7 . Avarp frá forstöðumanni skólans, prest. safnaðarins. 8 . Söngr: 
„Calm on the listening ear of night“: Eldri Ijöru. 9 . TJpplestr : „Kenn 
mér“ (kvæði Richardts í þýðing Valdemars Briem): Einn af lærisveinum. 
10. Söngr : ,,The music of the rills“: Yngri börn. II. Söngr : „Vor er 
inndælt, eg það veit“ (eftir Steingrím Thorsteinsson): Nokkrar stúlkur. 
12. Söngr : „Skín, ljösið náðar; myrkrin grúfa grimm“ (sálmr eftir 
Newman í þýðing Jóns Runólfssonar—sjá „Sam.“, Maí-blaðið 1899 ) : 
Eldri börn. 13 . Upplestr : „Hví biðr þú fyrir þeim, sem þú elskai?“ 
(lesmálskafli eftir Monrad, í bók lians ,,Úr heimi bœnarinar“): Stúlka, 
ungr sunnudagssköla-kennari. 14 . Söngr: „Leita, leita“ (úr Der Frei- 
schutz): Eldri börn. 15 . Söngr : „Sjá, himins opnast lilið“ (jölasálmr, 
nr. 79 í sálmabókinni): Allir. 

í ávarpi sínu minntist forstöðumaðr skólans meðal annars fornrar 
gyðinglegrar þjóðsögu : Þurrkr voðalegr hafði langa-lengi gengið í 
landinu, svo þar lá við allsherjar liallæri. Eins og vanalega á neyðar- 
innar tið varð eina úrræðið að leita biðjandi til drottins. Prestar og 
prelátar tóku að biðja liver í kapp við annan. En ekki fékkst nein bœn- 
heyrsla. Hinn ske’filegi þurrkr liélt áfram. Loks kom fram lítilmót- 
Jegr og ókenndr maðr og bar fram fyrirboen eins og liinir út af hinu 
ýttrvofanda hallæri. Og, sjá, drottinn lieyrði þá bœn undir eins. Hiiu- 



176 


ininn huldist skýjum og það féll frjóvganda regn. Bjargræði almeun- 
ings var borgið. „Hver ert þú?“ — spurðu störmennin, sem áðr höfðu 
árangrslaust heðið—,,og hvernig víkr því við, að þú gazt fengið bcen- 
heyrslu, þar sem vér gátum engu til leiðar komið meðbœnum vorum?“ 
— ,.Eg er kenna^i smábarna 1 ' — svaraði maðrinn. 

Þessi þjóðsaga — sagði roiðumaðr — minnir á þá sérstöku blessan, 
sem þeir allir hafa fyrirheit um frá drottni, er í rótturn anda leiðbeina 
hinurn ungu barnssálum á lífsins veg. Jesús Kristr er fyrst og fremst 
vinr barnanna. Býðr þeim á undan öllum öðrum inn í himnaríki. Og 
um leið og hann varar hina fullorðnu lærisveina sína við að forsmá 
nokkurn þessara smælingja kemr hann með þessa yfírlýsing: ,,Eg segi 
yðr, að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður“ 
(Matt. 18, 10). Af þessari yfirlýsing má augsýnilega í-áða, að allir þeir 
menn, sem með réttu geta kallazt englar barnanna hér niðri á jörðinni, 
liljóti út af kennarastöðu sinni að vera sérstaklega vel settir. Ogliggr 
þá auðvitað í þessu dýrmætr fagnaðarboðskapr til sunnudagsskóla- 
kennaranna, þeirra allra. sem vinna hið lítilmötlega verk sitt fyrir hörn- 
in samvizkusamlega og í ótta drottins. En svo ætti þá líka foreldiar 
barnanna og fullorðna fölkið allt að meta verk það, sem verið er stöðugt 
að vinna í sunnudagsskólanum, og umfram allt sýna þakklæti sittí þvi, 
að kappkosta með guð fyrir auzum sér að hafa samskonar áhrif á börnin 
í daglega iífinu á heimilum þeirra eins og þau, sem börnin —eftir þvi, 
sem til er ætlazt — verða fyrir í skólanum. 


— Hjá ritstjóra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
frá brezka biblíufélaginu. Biblían kostar S1.45,nýja testamentið 60 cts. 

,,EIMltEIÐIN“. eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
enzku. Hitgjörðii. myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ISAFOLD“, ’.ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameriku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

,,VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril )>eirra séra Jóns Iíelgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 


„SAMEINI»GIN“ kemr út mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram, —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Utgáfanefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólír Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 

PKENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNiPEQ, 



